WikipediA 

Igicewa 


Igicewa (Igicicewa) cyangwa Ikinyanja (izina mu gicewa : Chichewa ) ni ururimi rwa Malawi, Zambiya na 
Tanzaniya. Itegekongenga ISO 639-3 nya . 



Play media Play media 


Contents 

umugereka - ubuke 
Amagambo n’interuro mu gicewa 
Imibare 

Wikipediya mu gicewa 
Imiyoboro 


umugereka - ubuke 

■ mkazi - akazi umugore - abagore 

■ mtsikana - atsikana umukobwa - abakobwa 

■ mwana - ana umwana - abwana 

■ mwezi - miyezi ukwezi - amezi 

■ chaka - zaka umwaka - imyaka 

■ tsiku - masiku umunsi - iminsi 

■ dzanja - manja ikiganza - ibiganza 

■ nyumba - nyumba inzu - amazu 

■ ng’ombe - ng’ombe inka-inka 

Amagambo n’interuro mu gicewa 

■ ku Chichewa - mu gicewa 

■ chilankhulo cha Chichewa - ururimi rw’igicewa 

■ Moni - Muraho 

■ Muli bwanji? - Amakuru? 

■ Ndiri bwino - Ni meza 

■ Dzina lanu ndani? / Dzina lanu ndi yani? - Witwa nde? 











■ Dzina langa ndi... - Nitwa ... 

■ Sindimvetsa / Sindikumvetsa - Simbizi 

■ Ndidziwa - Ndabizi 

■ Ee / Eya - Yego 

■ lyayi / Ayi - Oya 

Imibare 


■ modzi - rimwe 

■ wiri - kabiri 

■ tatu - gatatu 

■ nayi - kane 

■ sanu - gatanu 

■ sanu n’chimodzi - gatandatu 

■ sanu n’ziwiri - karindwi 

■ sanu n’zitatu - umunani 

■ sanu n’zinayi - icyenda 

■ khumi - icumi 

■ khumi n’chimodzi - cumi na rimwe 

■ khumi n’ziwiri - cumi na kaviri 

■ khumi n’zitatu - cumi na gatatu 

■ khumi n’zinayi - cumi na kane 

■ khumi n’zisanu - cumi na gatanu 

■ khumi n’zisanu n’chimodzi - cumi na gatandatu 

■ khumi n’zisanu n’ziwiri - cumi na karindwi 

■ khumi n’zisanu n’zitatu - cumi n’umunani 

■ khumi n’zisanu n’zinayi - cumi n’icyenda 

■ makumi awiri - makumyabiri 

■ makumi atatu - mirongo itatu 

■ makumi anayi - mirongo ine 

■ makumi asanu - mirongo itanu 

■ makumi asanu n'limodzi - mirongo itandatu 

■ makumi asanu ndiawiri - mirongo irindwi 

■ makumi asanu ndiatatu - mirongo inani 

■ makumi asanu ndianayi - mirongo cyenda 

■ chikwi chimodzi - ijana 

■ zana limodzi - igihumbi kimwe 

Wikipediya mu gicewa 

■ http://ny.wikipedia.org/wiki/Tsamba_Lalikulu 

Imiyoboro 


Chichewa Vocabulary List (http://nature.berkeley.edu/~alyons/chichewa/chewa_vocab.pdf) 







Retrieved from "https://rw.wikipedia.org/vv/index. php?title=lgicewa&oldid=72297' 


This page was last edited on 6 June 2020, at 07:16. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms 
of Use for details. 



